MORGAN BACH 
A'X FAM 
YN YMDDIDDAN 





Y FAM, | 
MoRGAu bach, fy machgen anwyl. 
lê'r bachgen bach di-nam, 
Aros, rho dy glust i wrando 
Ar gynghorion dwys dy fam ; 
Paid â bod mor galon-galed, 
Paid â'm gadael wrth fy hun, 
Heb na brawd, na chwaer, na chydmar, 
Dan y tonau'n wael fy llun. | 


MORGAN 
Anwyl fam, 'rwyf yn eich caru, 
Mae fy mron yn foddfa laith, 
Pan b'wy'n meddwl am ffarwelio, 
A myn'd dros y moroedd maith 
Ond 'rwyf wedi penderfynu 
Mynu gwel'd y gwledydd pell. 














9 
A myn'd draw i wlad Australia, 
Er cael meddu bywyd gwell. 


Y FAM. 
O! fy anwy! fachgen serchog, 
Tro'th feddyliau gwag i ffwrdd, 
Cyn y gwelot dir Australia, 
Geill rhyw anffawd dd'od i'th gwrdd ; 
Dichon daw rhyw aflwydd iti, 
Geill y gwynt i chwythu'n gro's, 
Geill y llong i fyn'd yn ddarnau, 
Rhwng y creigiau ganol nos. 
MORGAN, 
Gwir, fe allai imi ddigwydd, 
Lawer o ryw droion chwith, 
Ac fe allai gyda hyny, 
Na ddo'nt i'm cyfarfod byth; 
Geill i'm dd'od yn ddyn cyfoethog, 
A chyfrifol yn y wlad, 
Ac o fendith fawr i chwithau, 
Fel bu Joseph gynt i'w dad. 


Y FAM, 
Morgan anwyl, bydd yn dawel, 
Aros yma yn dy wlad, 
Cofia'r cyngor dwys difrifol 
Gefaist gan dy dirion dad; 
Roet yn addaw'r amser hwnw, 
Bod yn dyner wrth dy fam, 
Ac y huasit yn gofalu 
Na chawn weled unrhyw gam. 





4 


MORGAN 

O! fy mam, 'rwy'n cofio hyny, 

Ac mi fyddaf at fy ngair, 
Nid anghofiaf fyth mo honoch 

Pan f'wy'i draw yn ngwlad yr aur; 
Byddaf fyw yn fachgen sobr, 

A rhinweddol yn y wlad, 
Er mwyn cadw fy addewid 
A wnes gynt i'm tirion dad 


Y FAM, 
Morgan bach pe cawn i feddu 
Aur Australia yn un swm, 
Yn ymddifad o'th gyfeillach, 
Bydd fy nghalon fel y plwm; 
('ofio am dy eiriau difyr, 
Cofio am dy olwg iach, 
Cofio am y bronau sugnodd 
Ac afagodd Morgan bach,— 


Cofio swn y traed yn cerdded 
Mor ysgafned at y drws, 
Cofio'r gofal mawr oedd genyf 
Finau am fy machgen tlws, 
A wna imi syfrdanu, 
Heb un gobaith d'od yn well, 
Tithau Morgan bach yn dawel 
Draw yn nganol gwledydd pell. 
MORGAN, 
Anwyl fam, 'rwyf bron ymado 
A ffarwelio â fy ngwlad, 














4 


Deuwch gyda mi tua'r gladdfa 
I gael gweled bedd fy nhad; 
Mi orweddaf yn ei ochr, 
A rho'f gusan ar y fan, 
A rho'f ffarwel iddo'n dawel, 
Hyd nes cwyd ei lwch i'r lan. 


Y FAM. 


Morgan bach, mae'n orchwyl caled 
I mi weled bedd dy dad, 

Ac wrth hyny'n gorfod 'madael 
A fy unig blentyn mâd; 

Tori'm calon wnaf o hiraeth 
'Nawr ar unwaith ar dy ol, 

Heb un gobaith caf fi weled 
Morgan bach yn dyfod nol. 


MORGAN. 


O! fy anwyl fam serchocaf, 
Dacw'r captain ar y bwrdd, 
Rhaid i'm calon laith hiraethlon 
I ffarwelio a myn'd i ffwrdd; 

Cofiwch fi yn eich gweddiau 
Hwyr a boreu gyda Duw, 

Gras y nef fo'n rhan i chwithau, 
Yw'm dymuniad tra fo'ch byw 


Aberdar. ISAAC THOMAS, 


